Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XLI Blg. 12 
Hunyo 21, 2010 
www.philippinerevolution. net 
Editoryal 


Basagin ang mga reaksyunaryong 
ilusyon ng pag-asa 


Ti ilusyon ng pag-asa ang hinahabi ng imper- ko at anti-mamamayang patakaran at programa ng pa- 


yalismong US at mga tagapamarali ng naghaha- pet na reaksyunaryong gubyerno at estado. 

ring sistema. Ang pagluluklok kay Benigno Malaking hamon kay Aquino ang pagtugon sa si- 
Aquino TII bilang bagong pinuno ng pa- gaw ng mamamayan at gumawa ng mga hakbang para 
pet na estado ay i usigin at parusahan si Gloria Arroyo. Sa kabilang pa- 


inilalarawan nig, obligado si Aquino na 
na senyal ng tuparin ang kasunduan sa 
pagbabago mga Arroyo na inareglo ng 


matapos ang 
siyam na taon 
ng lansakang 
korapsyon, bru- 
talidad at pag- 
papakapapet 
ng rehimeng 
Arroyo. 

Ang hinaha- 
bing ilusyon ay 
pangunahing na- 
katuon sa pagla- 
langis sa petibur- 
gesyang lunsod pa- 
ra pagtibayin ang 
tiwala nila sa bagong 
rehimen at naghaharing 
sistema at ipakalat ang ilu- 
syong iyon sa mamamayan. 
Layunin niyon na lambu- 
ngan o bigyang-matwid ang 
pagpapatuloy ng mga anti- 
nasyunal, anti-demokrati- 


AN 
g3 


T MA 


Mga tampok sa Pamana ni Arroyo kay 22 armas, nasamsam Parangal kay Joan 
isyung ito... Aquino PAHINA 5 | ng BHB PAHINA 7 | Hinton PAHINA 9 


US upang tratuhing ala-Marcos o 
ala-Estrada si Arroyo sa harap ng 
mga kasong isasampa laban sa kan- 
ya. Layunin ng kasunduang ito ang 
mapanatili ang katatagan ng nag- 
haharing uri at sistema, at maging 
ng paghahari ni Aquino. 

Isinasakatuparan nito, sa isang 
antas, ang itinutulak ng US na pag- 
papababa ng tindi ng tunggalian 
ng mga naghaharing uri para kon- 
solidadong mapagtuunan nila ang 
paglaban sa mamamayan. 

Hindi pa man nakauupo, buma- 
ling naman ngayon si Aquino sa 
pagpapababa ng mga inaasahan ng 
mamamayan upang hindi human- 
tong sa malaking galit at paglaban 
ang kanyang mga kabiguan. Sina- 
sabi niyang kailangang maging "ra- 
sonable" at "makatotohanan" ang 
mga ekspektasyon. 

Sa gitna ng lumalalang krisis 
ng naghaharing sistema, mabilis na 
malalantad ang kahungkagan ng is- 
logang “kung walang korap, walang 
mahirap” ni Aquino. Lalong lalala 
at tatampok ang kahirapan sa ha- 
rap ng kawalan ng programa ni 
Aquino para lutasin ang saligan at 
tampok na mga suliranin ng bayan. 
Manapa'y tiyak na magpapatuloy 
ang burukrata-kapitalismo at ko- 


EB AYAN 


Taon XLI Blg. 12 Hunyo 21, 2010 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 


rapsyon na ngayo'y paghaharian ng 
bagong pangkat ng malalaking ne- 
gosyante at burukrata na sumakay 
at namuhunan nang malaki sa kan- 
yang kampanya. 

Ibayong krisis ang sasalubong 
sa pagluklok ng rehimeng US-Aqui- 
no 2. Patuloy ang pagsadsad ng 
buong naghaharing sistema sa la- 
long papalalim na krisis at papa- 
tindi ang dinaranas na kahirapan 
ng mamamayan. 

Sa malao't madali, ang papatin- 
ding diskuntento ng mamamayan 
at pagkawasak ng ilusyon ng pag- 
asa ay tutungo sa malawakang pag- 
tutol at paglaban sa pagpapatuloy 
ni Aquino ng mga mapagsamantala 
at mapang-aping patakaran at pa- 
lakad. Ang panawagan para sa re- 
bolusyonaryong pagbabago ay ma- 
bilis na titimo sa isip ng mamama- 
yan. 

Sa harap ng patuloy na rebolu- 
syonaryong paglaban ng mamama- 
yan, sasalig nang malaki sa magka- 
tuwang na paggamit ng panlilin- 
lang at pasismo ng estado ang re- 
himeng US-Aquino 2 para mapana- 
tili ang kanyang paghahari. Asa- 
hang ibabalik at kakasangkapanin 
ni Aquino ang low-intensity conflict 
(LIC) katulad ng rehimeng US-Aqu- 


Nilalaman 
Editoryal 


Basagin ang mga ilusyon ng pag-asa 


Dating gawi 
Pananalanta ng pasistang estado 


Aktibista, kagawad ng midya, pinaslang 
Mga detenidong pulitikal, palayain 
Ilitaw ang mga aktibista 


Pamana ni Arroyo kay Aquino 
Matatagumpay na TO 


22 armas, nasamsam sa mga labanan 
4 na bihag ng digma, pinalaya 


ino 1. Matatandaang ginamit ng re- 
himeng US-Aquino 1 ang posturang 
malinis, maka-demokratiko at ma- 
ka-kapayapaan upang abusuhin 
ang kapangyarihan, dambungin 
ang kabang-bayan, samantalahin 
ang mamamayan at pakawalan ang 
buong bangis ng pasistang pwersa 
ng estado para supilin ang mga lu- 
malaban. 

Walang iniwan sa masang mag- 
sasaka ang rehimeng US-Aquino 1 
kundi isang huwad na programa sa 
reporma sa lupa. Masaker sa Men- 
diola at Lupao ang isinagot sa ka- 
nilang paglaban. Libu-libo ang ni- 
rekrut at inarmasan sa mga gru- 
pong paramilitar at panatikong 
kulto na ginamit para supilin ang 
mga pakikibaka ng bayan. Pinasig- 
la ang anti-komunistang saywar. 

Asahan nating muling gagami- 
tin ni Aquino ang doble-karang 
taktika ng LIC. Asahan nating ipag- 
papatuloy ang kabangisan ng OBL 
1 at 2 sa ilalim ng bagong kata- 
wagan na may lakip na mas matin- 
ding opensiba ng saywar. 

Paaasahin ng rehimeng US- 
Aquino 2 ang mamamayan sa pa- 
mamagitan ng pagpapatupad ng 
pailan-ilang reporma. Tungo rito, 
kakasangkapanin ni Aquino ang 
mga repormista at huwad na prog- 
resibong grupo katulad ng Akbayan 
para makapagpanggap na itinata- 
guyod nito ang interes ng mama- 
mayan. Ang mga grupong ito ang 
mananawagan sa mamamayan para 
magpakakuntento sa mga paki- 
tang-tao at bogus na solusyon, 
iwasan laluna ang usapin ng ma- 
saklaw na reporma sa lupa sa Haci- 
enda Luisita at iba pang mga as- 
yenda ng malalaking panginoong 


mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: Oil spill sa Gulf of Mexico 11 

angbayan@yahoo.com Balita 11 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


Ka Roque: Milisya ng bayan 

Magigiting na milisya 

Joan Hinton, proletaryong internasyunalista 
9th ID, sinungaling 1 


Sa ibayong dagat 


maylupa. Ilalayo nila ang mama- 
mayan sa rebolusyonaryong landas 
at mapag-ibayo ang pampulitika at 
militar na pagbira sa rebolusyonar- 
yong kilusan. 

Sa kanayunan at mga komuni- 
dad ng mga manggagawa at mara- 
lita ng lunsod kung saan may pre- 


sensya ang mga rebolusyonaryo at progresibong pwer- 
sa, magdidiin din ang rehimeng US-Aquino 2 sa higit 
na paggamit ng “civil-military operations” (CMO) lalo 
na kung saan maigting ang armadong paglaban at 
mga pakikibakang masa. Ito'y habang itinutulak ang 
brutal na kampanya ng panunupil. 

Subalit lahat ng ito'y walang bisa sa harap ng pus- 
pusang pakikipaglaban ng mamamayan. Dapat pag- 
alabin ng mamamayan ang kanilang mga pakikibakang 
masa para sa tunay na reporma sa lupa at laban sa 
iba't iba pang suliranin ng mga magsasaka sa kanayu- 
nan; laban sa di makatarungang sahod, kawalan at 
kaswalisasyon ng trabaho, tumataas na presyo ng mga 
bilihin at kasalatan ng mga serbisyong panlipunan tu- 
lad ng edukasyon, pabahay at pangkalusugan: laban 
sa korapsyon: laban sa pagpapataw ng karagdagang 
mga buwis at iba pang patakarang neoliberal na ipi- 
nataw ng IMF-WB, para sa pagtatanggol sa karapa- 
tang-tao at laban sa pasismo: laban sa panghihima- 
sok-militar at mga pang-aabuso ng mga tropa ng US; 
at para sa tunay at makabuluhang pagsusulong ng 
usapang pangkapayapaan. 

Hangad ng rebolusyonaryong kilusan ang pagpa- 
patuloy pa rin ng matagal nang naudlot na negosa- 
syong pangkapayapaan sa anumang reaksyunaryong 
gubyerno na nais umupo at makipag-usap. Gayunpa- 
man, duda ang marami sa kaseryosohan ng bagong re- 


Dating gawi 


Aquino III at ng mga taong nakapaligid sa kanya, walang maaasa- 


À linsunod sa mga pahayag ni bagong presidente Benigno “Noynoy” 
hang pagbabago sa bagong reaksyunaryong rehimen kaugnay ng 


palakad at mga patakaran sa ekonomya. 


himen sa usapang pangkapayapaan bilang larangan ng 
paglutas sa mga saligang suliraning nasa ugat ng ar- 
madong labanan. Nakikitang malaki ring sagka rito 
ang pangingibabaw ng mga panatikong anti-komunis- 
ta sa panel ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas na 
interesado lamang sa paglusaw sa rebolusyonaryong 
kilusan. 

Habang isinusulong ang rebolusyonaryong pakiki- 
baka, dapat puspusang ipaglaban ng mamamayan ang 
mga pagbabago para itaguyod ang kanilang demokra- 
tiko at pambansang interes. Habang pangunahin ang 
armadong rebolusyonaryong pakikibaka, may makaka- 
mit din sa larangan ng mga pakikibakang masa, parla- 
mento at negosasyong pangkapayapaan. Kaalinsabay 
nito, dapat puspusang ilantad ang mga repormista at 
kunwa'y progresibong grupong ginagamit at nagpapa- 
gamit sa reaksyunaryong sistema. 

Dapat puspusan at tuluy-tuloy na dalhin at pahan- 
tungin ang mga kilusan at pakikibakang masa sa rebo- 
lusyonaryong pakikibaka bilang tanging daan sa tunay 
na pagbabago at pagkakamit ng mga patriyotiko at 
demokratikong interes ng mamamayan. 

Ang anim na taon sa ilalim ni Aquino ang magsi- 
silbing konteksto sa ibayong pagsusulong ng mga ki- 
lusan at pakikibakang masa at todong paglalarga ng 
pakikidigmang gerilya upang abutin ang yugto ng es- 
tratehikong pagkapatas ng digmang bayan. ABI 


pang mga mapaminsala at kontra- 
mamamayang pakana ni Arroyo ka- 
tulad nina Ralph Recto (dating he- 
pe ng NEDA ni Arroyo) at Cesar Pu- 
risima, dating kalihim ng Depart- 
ment of Finance ni Arroyo. 
Kinomisyon na ni Aquino ang 


Sasahol pa ang pagsasamantala 
ng mga imperyalistang US, malala- 
king kumprador at malalaking pa- 
nginoong maylupa, kabilang na 
ang Kamag-anak Inc. at mga namu- 
hunan nang malaki sa kanyang 
kampanya. 

Isang indikasyon lamang nito 
ang naging pagharap ni Aquino sa 
isyu ng kawalan ng lupa at hustisya 
sa Hacienda Luisita. Malinaw na 
wala siyang intensyon na resolba- 
hin ang mga isyu sa loob ng asyen- 
da. 

Bago pa iproklama si Aquino, 
nagpahayag na ng tuwa at tiwala 
sa kanya ang samutsaring mga or- 
ganisasyon ng mga malalaking da- 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


yuhan at lokal na negosyante. Ka- 
bilang dito ang US Chamber of 
Commerce at ang lokal na sangay 
nito, ang Joint Foreign Chambers 
of the Philippines at iba pa. 

Hindi rin maikakaila na nasa li- 
kod ni Aquino ang ilan sa pinaka- 
masasahol na tagapagtanggol ng 
mga patakarang neoliberal, kabi- 
lang ang dating tagapayo ni Arroyo 
na si Joey Salceda. Kahit si Mar Ro- 
xas, ang kanyang talunang bise 
presidente, ay nagsilbing kalihim 
ng Department of Trade and In- 
dustry sa ilalim ni Arroyo. Nariyan 
din sa likod ni Aquino ang mga 
nagpanukala at nagtulak na ipasa 
ang Value Added Tax (VAT) at iba 


isang tim mula sa School of Econo- 
mics ng University of the Philip- 
pines para balangkasin ang kan- 
yang adyenda sa ekonomya. Ang 
mga myembro ng akademya na ito 
ay naging mga tagapayo rin ni Ar- 
royo. Kabilang sa mga itinutulak 
nila ang kagyat na pagpapatupad 
ng pagtataas ng VAT mula 12% tu- 
ngong 15% at pagpapaliit ng baha- 
gi ng mga serbisyong panlipunan 
sa pambansang badyet. Ang mga 
ekonomistang ito rin ang panguna- 
hing tagapagtaguyod ng liberalisa- 
syon, deregulasyon at iba pang ne- 
oliberal na reporma alinsunod sa 
balangkas at patakaran sa ekonom- 
ya ng imperyalismong US. ABI 


3 


Franz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Aktibista, kagawad ng midya, pinaslang 


T atlong kagawad ng midya, isang aktibista at dalawang sibilyan ang 


pinakahuling mga biktima ng 
na ulat ng Ang Bayan. 

Hunyo 19. Binaril hanggang sa 
mapatay ng isang hindi pa nakiki- 
lalang lalaki si Nestor Bedolido, 
isang manunulat para sa Kastiga- 
dor, isang lingguhang pahayagan 
sa Davao del Sur. Pinatay si Bedo- 
lido pasado alas-7 ng gabi sa Digos 
City. Si Bolido ang pangatlong ma- 
mamahayag sa bansa na pinaslang 
sa loob lamang ng limang araw. 

Hunyo 15. Pinagbabaril si Jo- 
selito Agustin, 37, brodkaster ng 
dzJC Aksyon Radyo Laoag sa hang- 
ganan ng Laoag City at bayan ng 
Bacarra, Ilocos Norte. Namatay siya 
habang ginagamot sa ospital. Si 
Agustin ay kilala sa kanyang mga 
kritikal na komentaryo laban sa ka- 
tiwalian sa prubinsya. Ayon sa 
isang saksi, ang pumaslang kay 
Agustin ay badigard ng isang lokal 
na pulitiko. Bago ito ay inistraping 
ang bahay ni Agustin sa Bacarra 


pamamaslang, ayon sa mga nakalap 


noong Mayo 7. Si Agustin ay pa- 
ngatlo na sa mga mamamahayag na 
pinaslang sa prubinsya. 

Hunyo 14. Pinatay ng isang di 
nakilalang lalaki si Desidario “Jes- 
sie” Camangyan, 52, isang brodkas- 
ter ng Sunrise FM na nakabase sa 
Mati City. Pinaslang siya habang 
nagsisilbing emcee sa isang timpa- 
lak sa pag-awit sa Barangay Maco- 
pa, Manay, Davao Oriental bandang 
alas-10:30 ng gabi. 

Ayon sa National Union of Jour- 
nalists of the Philippines (NUJP)- 
Davao City, si Camangyan ay kila- 
lang kritiko ng pagmimina at iligal 
na pagtotroso sa Davao Oriental. 
Siya at sina Agustin at Bolido ang 
ika-101, 102 at 103 mamamahayag 
na pinaslang mula nang manungku- 
lan si Arroyo noong 2001. 

Hunyo 14. Binaril hanggang 
mapatay ng dalawang lalaking ar- 


Pagpapalaya sa mga 
detenidong pulitikal, iginigiit 


Por ang lahat ng mga detenidong pulitikal sa buong bansa! Ito 


ang iginigiit ngayon ng Samahan ng Ex-Detainees Laban sa Detensyon 
at Para sa Amnestiya (SELDA) sa bagong uupong pangulo na si Benigno 


“Noynoy” Aquino III. 

Ayon kay Fr. Diony Cabillas, ka- 
sapi ng National Secretariat ng 
SELDA, may 317 na mga bilang- 
gong pulitikal sa iba't ibang kulu- 
ngan ng bansa mula pa noong Ene- 
ro 2001 nang manungkulan si Glo- 
ria Arroyo hanggang nitong Marso 
2010. Kabilang dito ang 43 health 
workers na iligal na inaresto sa reyd 
ng militar sa isang resort sa Mo- 
rong, Rizal noong Pebrero 6. 

Sila ay sinampahan ng mga ka- 


so na kagaya ng mga karaniwang 
kriminal na karamihan ay hindi ma- 
aaring pyansahan tulad ng murder, 
frustrated murder, kidnapping, ar- 
son at illegal possession of firearms. 
Ilan lamang sa mga detenido ang 
sinampahan ng kasong rebelyon na 
pwedeng pyansahan. 

Kung may kapasyahang pampu- 
litika si Aquino, ani Fr. Cabillas, 
maaari na niyang palayain ang mga 
detenidong pulitikal na ito. Sa pi- 


mado ng pistolang kalibre .45 ang 
aktibistang si Benjamin Bayles, 42 
anyos, sa Barangay Buenavista, Hi- 
mamaylan City, Negros Occidental. 

Si Bayles ay kasapi ng Karapa- 
tan, September 21 Movement at 
Bayan Muna. 

Dalawang elemento ng 61st IB 
na suspek sa krimen ang inaresto 
ng pulisya sa isang tsekpoynt sa 
Kabankalan City. Nakumpiska sa ka- 
nila ang mga pistolang hinihina- 
lang ginamit sa pamamaslang. 

Hunyo 1. Walang awang tinor- 
tyur at pinatay ng mga sundalo ng 
9th IB ang mga sibilyang sina Joli- 
to Etang at Borromeo Cabiles. Di- 
nukot ng mga militar na nagpang- 
gap na mga Pulang mandirigma 
ang dalawang sibilyan sa Sityo Ca- 
nela, Barangay Baang, Mobo, Mas- 
bate. Natagpuan ang kanilang mga 
bangkay noong Hunyo 3. Bali-bali 
ang mga buto at basag ang bayag 
ng mga biktima nang sila ay ma- 
tagpuan. [AB] 


nakamenos, nananawagan ang SEL- 
DA na pabilisin ang paglilitis sa ka- 
nilang mga kaso. 

Lahat ng mga detenido ay na- 
karanas ng iba't ibang anyo ng pi- 
sikal at sikolohikal na tortyur sa 
ilalim ng rehimeng Arroyo. ABI 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


Pagsisiyasat sa automated elections, iginigiit 


ng nagdaang eleksyon, hindi nito maitanggi ang kabi-kabilang 


K ahit pa igiit ng COMELEC na saradong usapin na ang kredibilidad 


mga katanungan at pagdududa sa isinagawa nitong kauna-una- 
hang automated o de-kompyuter na bilangan ng mga boto noong Mayo 
10 at ang pagiging lehitimo ng mga resulta nito. Tampok sa mga usapin 
ang panghihimasok ng US sa proseso. 


Iba't ibang mga organisasyon 
at institusyon ang humihinging 
ipagpatuloy ang mga pagsisiyasat 
sa itinakbo ng automated na elek- 
syon. Nitong Hunyo 13, iginiit ng 
Center for People's Empowerment 
and Governance (Cenpeg) sa mga 
upisyal ng COMELEC na ibukas ang 
lahat ng mga dokumento upang 
makagawa ang iba't ibang grupo ng 
komprehensibo at independyen- 
teng pagsusuri at pagtatasa sa na- 
ganap na automated na eleksyon. 

Hinihiling ng Cenpeg ang pag- 
sasapubliko ng di bababa sa 22 ma- 
halagang dokumento kabilang ang 
source code ng programang nagpa- 
patakbo sa kompyuter na pambi- 
lang ng boto, ang ulat ng transmi- 
syon ng mga ito mula Mayo 10, im- 
bentaryo ng mga ginamit na com- 
pact flash card pati na yaong bina- 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


wi at iba pa. Hinihiling din nilang 
isapubliko ang kontrata sa pagitan 
ng COMELEC at Smartmatic-TIM. 

Naghapag din ang Ibon Found- 
ation ng saligang katanungan kung 
bakit ipinauubaya ng Comelec at 
inilagay sa lubos na kontrol ng 
isang pribadong kumpanya ang 
pagpapatakbo ng eleksyon. Ayon 
sa Ibon, ang paglalagay ng kontrol 
sa kabuuang proseso ng automated 
elections sa kamay ng isang priba- 
dong kumpanya ay lumilikha ng 
malaking bulnerabilidad sa mani- 
pulayon at pandaraya. 

Ang pinakaseryosong batikos sa 
eleksyong Mayo 10 ay nagmula kay 
Prof. Jose Ma. Sison, tagapangulo 
ng International League of People's 
Struggle. Sa isang panayam sa Pi- 
noy Weekly noong Hunyo 5, sinabi 
ni Sison na anim na linggo bago 


Aquino 


mga pagkakaiba: 


ganapin ang halalan ay nag-usap- 
usap na sina Gloria Arroyo, ang US 
Central Intelligence Agency at ki- 
natawan ng pamilyang Aquino na si 
Pinky Abellada para lutuin ang re- 
sulta ng automated na eleksyon. 

Aniya, “May mga palatandaan 
na sa automated electoral system 
ng Smartmatic, na kontrolado ng 
US at mga ahente nila, may naga- 
nap na preprogramming para pana- 
lunin sina Benigno Aquino III at 
Jejomar Binay. Halatang kinaltasan 
ng napakalaking boto sina Manny 
Villar at Loren Legarda. Sobra at di 
kapani-paniwala ang biglang pag- 
bagsak nila.” 

Tulad ng inaasahan, itinanggi 
ni Abellada at ng Malacafiang ang 
akusasyon ni Sison. Sinabi ni Sison 
sa isang pahayag nitong Hunyo 12 
na sa takdang panahon ay lilitaw 
ang kanyang impormante para sa- 
bihin kung kailan at saan nagkita 
sina Abellada at Arroyo. Pero bago 
niya ito gawin ay titiyakin muna ng 
impormante ang seguridad niya at 
ng kanyang pamilya. [EB 


Pamana ni Arroyo kay 


no III ang atrasado at bangkaroteng sistema na lalo pang bi- 
nulok sa siyam na taong paghahari ng rehimeng Arroyo. 

Sa isang paghahambing na ginawa ng Ibon Foundation, isang pri- 
badong organisasyon sa pananaliksik, madilim ang kinabukasang iiw- 
an ng rehimeng Arroyo. Ikinumpara ng Ibon ang mga pangako ni Ar- 
royo sa kanyang mga nagdaang talumpati sa mga aktwal na nagawa 
ng kanyang rehimen nitong nagdaang siyam na taon. Sumusunod ang 


Miems ng bagong presidenteng si Benigno “Noynoy” Aqui- 


Sa pangako ng rehimeng sugpuin ang kahirapan: Mula 2000 
hanggang 2006, nadagdagan ng mahigit kalahating milyon ang mga 
pamilyang naghihirap, ayon mismo sa konserbatibo nang mga estadis- 
tika ng National Statistical Coordination Board. Lumaki rin nang 2.1 
pamilya o 27.6 milyong Pilipino ang naghihirap sa parehong panahon. 
Sa kabilang banda, lumaki nang mahigit P116 bilyon ang netong kita 
ng pinakamayayamang kumpanya sa Pilipinas. 


Sa pangakong pamamahagi ng 
lupa: Si Arroyo ang may pinaka- 
kaunting naipamahaging lupain 
kumpara sa mga rehimen pagka- 
bagsak ng diktadurang Marcos. 
Ayon sa Department of Agrarian 
Reform, umabot lamang sa 119,301 
ektarya bawat taon mula 2001 
hanggang 2008 ang naipamaha- 
ging lupa sa ilalim ng rehimeng Ar- 
royo. Hindi nito inabot ang napa- 
kaliit na ngang ipinangakong ipa- 
pamahagi na 200,000 ektarya ba- 
wat taon (100,000 ektarya ng pri- 
badong lupa at 100,000 ektarya ng 
pampublikong lupa.) 

Sa pangakong magkakaroon 
ng bago at dagdag na mga traba- 
ho: Sa siyam na taong paghahari 
ng rehimen ay siyam na taon ding 
naitala ang pinakamatataas na tan- 
tos ng disempleyo. Nasa abereyds 
na 11.2% ang itinalang tantos ng 
disempleyo sa mga minanipula 
nang datos ng National Statistics 
Office. Umabot sa 4.3 milyong Pili- 
pino ang walang trabaho nitong 
Enero 2010, mas mataas nang 
730,000 kumpara noong Enero 
2000. Ang mga kulang sa trabaho 
ay nasa 7.1 milyon na, mas mataas 
nang 2.4 milyon kumpara noong 
Enero 2000. 

Ipinagmamalaki ni Arroyo na 
may nalikhang 877,00 trabaho ka- 
da taon mula Enero 2001 at uma- 
bot umano ito sa 36 milyon pagda- 
ting ng Enero 2010. Pero karami- 
han ng mga trabahong ito ay par- 
taym at mababa ang kalidad. Mala- 
king bahagi sa itinuturing ng rehi- 
men na “may trabaho” (36 milyon) 
ay nasa kategoryang “manggaga- 
wang kapamilya na hindi sumasa- 
hod.” Ang 12.1 milyon naman ay 
nasa kategoryang “umeempleyo sa 
sarili” at nasa 12.6 milyon naman 
(o sangkatlo lamang) ang maitutu- 
ring na sahurang mga manggaga- 
wa. 

Sa sektor ng agrikultura, uma- 
bot lamang sa 172,600 ang nalik- 
hang mga bagong trabaho bawat 


6 


taon nitong nakaraang siyam na 
taon. Noong 2009, bumagsak sa pi- 
nakamababang antas ang produkti- 
bidad sa sektor. Umabot lamang sa 
18.1% ang bahagi nito sa GDP ng 
bansa, pinakamababa sa buong ka- 
saysayan ng Pilipinas. 

Sa loob ng 2001-2009, pinaka- 
marami ang mga Pilipinong nag- 
hanap ng trabaho sa labas ng ban- 
sa. Bawat taon, tinatayang umabot 
sa 1.04 milyon ang nag-aplay at 
namasukan sa ibayong dagat, kum- 
para sa 500,000 Pilipino noong pa- 
nahon ni Aquino, 713,505 noong 
panahon ni Ramos at 839,324 no- 
ong panahon ni Estrada. Nasa 1.42 
milyon ang lumabas ng bansa no- 
ong 2009, o katumbas ng 3,898 Pi- 
lipino bawat araw. Ayon sa Depart- 
ment of Foreign Affairs, umaabot 
na sa siyam na milyong Pilipino 
ang nagtatrabaho sa labas ng ban- 
sa. 

Sa pagtugon sa karaingan ng 
madla: Ang rehimeng Arroyo ang 
may rekord ng pagpapairal ng pina- 
kamaliit na dagdag sa sahod mula 
pa noong diktadurang Marcos. 
Umaabot lamang sa P5 ang tunay 
na halagang naidagdag sa sahod sa 
loob ng siyam at kalahating taon. 

Sinagkaan nito ang pagpapasa 
ng panukala para P125 dagdag na 
sahod na matagal nang hinihiling 
ng mga manggagawa at mga unyon 
nila. Palaki nang palaki ang agwat 
sa pagitan ng minimum na sahod 
(P404 sa NCR) at nakabubuhay na 
sahod para sa isang pamilyang may 
anim katao (P957 nitong Hunyo 
2010) 

Sa pagkalinga sa bawat Pilipi- 
no: Naglaan lamang ang rehimeng 
Arroyo ng 15.1% ng pambansang 
badyet para sa edukasyon, mas ma- 
baba kaysa nagdaang dalawang re- 
himen. Para sa serbisyong pangka- 
lusugan, naglaan lamang ito ng 
1.8% at para sa pabahay, 0.4% 

Sa larangan ng edukasyon, du- 
mami nang 2.45 milyon ang bilang 
ng mga bata at kabataang di naka- 


pag-aral mula 2001-2009. Halos li- 
mang milyong bata at kabataan na 
ang hindi nag-aaral sa kasaluku- 
yan. 

Sa pagtatatag ng “bagong 
ekonomya,” pagsusulong tungo 
sa istatus ng First World at iba 
ibang kahibangan: Iwinawasiwas 
noon ng rehimen ang Business 
Process Outsourcing (BPO,) mas ki- 
lala sa mga call center, bilang “ba- 
gong” industriya na magsusulong 
sa bansa tungo sa kaunlaran. Mabi- 
lis ang paglawak ng naturang mga 
kumpanya pero sa kabila nito, 
umaabot lamang sa 1.3% ng kabu- 
uang mga bagong trabaho ang na- 
likha nito at 2% lamang ang nai- 
ambag nito sa GDP. 

Sa kabilang banda, lumiit nang 
lumiit ang sektor ng pagmamanu- 
paktura tungo sa lebel nito noong 
dekada 1950. Nakalikha lamang ito 
ng mahigit 15,000 trabaho taun- 
taon mula Enero 2001 o tatlong 
milyon matapos ang isang dekada. 
Mas marami pang trabaho para sa 
mga katulong sa bahay ang nalikha 
sa parehong panahon (mahigit 
100,000 bawat taon.) Halos mag- 
kapantay na ngayon ang bilang ng 
mga katulong sa bahay at mga 
manggagawang nasa sektor ng ma- 
nupaktura. 

Dagdag dito, lalong naging 
bangkarote ang dati nang bulok na 
reaskyunaryong gubyerno. Umabot 
sa P1.34 trilyon ang pangkalaha- 
tang depisit mula 2001 hanggang 
2009 o triple sa pinagsanib na de- 
pisit ng nagdaang tatlong rehimen 
na umaabot lamang sa P42? bil- 
yon. Nagbayad ng aabot sa P5.1 
trilyon utang ang rehimen sa pare- 
hong panahon. Sa kabila nito, pa- 
tuloy na lumaki ang utang ng gub- 
yerno tungong P4.36 trilyon noong 
Pebrero 2010 o mahigit doble ng 
P2.17 trilyong utang sa ilalim ng 
rehimeng Estrada. Mula nang mau- 
po ito sa poder, umabot sa P243 
bilyon ang taunang inuutang ng re- 
himeng Arroyo. JABI 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


22 armas, nasamsam sa mga labanan 


dirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa magkakahiwalay na 


D irer dalawang armas ang nakumpiska ng mga Pulang man- 


opensiba nitong Hunyo 8 at Hunyo 13. 


Tatlong M16, limang Garand at 
isang karbin ang nakumpiska ng 
mga Pulang mandirigma ng Julito 
Tiro Command ng BHB sa North 
Central Mindanao nang salakayin 


nila ang detatsment ng CAFGU sa 
Pigdosoon, Binicalan, San Luis, 
Agusan del Sur nitong Hunyo 13. 
Mabilis na natapos ang labanan 
nang masugatan ang tatlong ele- 


4 na bihag ng digma, pinalaya 


akaraan ang mahigit isang buwang pagkakabihag, pinalaya ng 

Merardo Arce Command (MAC) ng BHB-Southern Mindanao Re- 
gion ang apat na bihag ng digma noong Hulyo 15 sa kabila ng tu- 
luy-tuloy na mga rescue operation ng mga tauhan ni Maj. Gen. Car- 
los Holganza ng 10th ID. 

Isinagawa ng Crucifino Uballas Command (CUC) ng BHB ang 
pagpalaya sa Sityo Linao, Barangay Teresa, Maco, Compostela Val- 
ley kina Cpl. Marcial Bawagan, Ariel Asumo at Edmundo Alcala ng 
Philippine Army at Victor Pitogo, isang tauhan ng CAFGU. 

Pinalaya sila sa ayon sa makataong kunsiderasyon sa kabila ng 
kanilang seryosong paglabag sa karapatang-tao at internasyunal na 
makataong batas. Binigyang konsiderasyon ang mga apela ng kani- 
lang mga pamilya, mga relihiyosong grupo at indibidwal at mga ki- 
lala at respetadong mga grupo at indibidwal. 

Sa pagpapalaya sa kanila, binibigyan din ng pagkakataon ang 
mga naging bihag na tuluyan nang magbago. Ayon kay Ka Anvil Gu- 
into, tagapagsalita ng CUC, “ang paghuli at detensyon sa kanila ay 
magsisilbi ring babala sa mga upisyal at tauhan ng AFP, PNP at mga 
paramilitar.” 

Sa panahon ng pag-aresto, detensyon at imbestigasyon mula 
Mayo 12, iginalang ng CUC ang mga karapatan ng mga bihag alin- 
sunod sa Geneva Conventions and Protocols at sa patakaran ng BHB 
hinggil sa makataong pagtrato sa mga bihag-ng-digma. Kinilala ng 
BHB ang pagtulong at pag-asikaso ng simbahan, lokal na yunit ng 
gubyerno, mga nagtataguyod ng kapayapaan at karapatang-tao at 
mga indibidwal at organisasyon para maging maayos at ligtas ang 
pagpapalaya sa mga bihag. 

Samantala, nakabihag muli ng dalawang armadong galamay ng 
gubyerno ang mga gerilya ng BHB nang arestuhin nila sina S/Sgt. 
Bienvenido Arguilles ng 25th IB at Job Latiban, elemento ng CAFGU 
sa ilalim ng 72nd IB sa Barangay Upper Ulip, Monkayo, Composte- 
la Valley nitong Hunyo 19. Nahuli ang dalawa nang dumaan sila sa- 
kay sa isang motorsiklo sa tsekpoynt na itinayo ng mga Pulang 
mandirigma. Patungo sana sila sa kanilang detatsment sa Mount Di- 
walwal. ABI 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


mento ng CAFGU at 
sumurender ang 
isa pa. Wa- 
lang tina- 
mong pin- K. 
sala ang "X 
BHB. 


ang nasam- 
sam ng mga 
Pulang mandirigma È 
ng Jose Rapsing Com- 
mand sa dalawang operasyong dis- 
arma noong Hunyo 8. 

Dalawang ripleng M16, isang 
.45, dalawang .38 at mga bala ang 
nasamsam nang salakayin nila ang 
bahay ni Roly Jimena, isang ma- 
ngangalabaw at myembro ng priba- 
dong hukbo ni dating Mayor Zaca- 
rina Lazaro ng San Pascual, Masba- 
te. 

Dinisarmahan din ng komand 
ang apat na siga sa Barangay 
Dangpanan, Placer at Barangay Ro- 
bog, Cawayan ng dalawang .45, da- 
lawang .38 at isang .357. Ginaga- 
mit ng mga siga ang mga baril na 
ito sa pananakot sa mga sibilyan. 

Samantala, pinasabugan ng 
eksplosibo ng BHB ang sinasakyan 
ng 12 myembro ng PNP Regional 
Mobile Goup habang papauwi na 
ang mga pulis mula sa pagrespon- 
de sa operasyong disarma ng mga 
Pulang mandirigma sa Placer. 

Sa Agusan del Sur naman, tat- 
long shotgun ang nakumpiska ng 
mga Pulang mandirigma ng Lara- 
ngang Gerilya 21-b at 8 mula sa 
tatlong gwardya ng Sodaco, isang 
kumpanyang nagmamanupaktura 
ng palm oil, sa Sityo Thankiu, Pu- 
rok 8, Barangay Santa Teresita, Ba- 
yugan City. Sinunog din ng mga ge- 
rilyang bayan ang dalawang trak ng 
kumpanya. ABI 


7 


Ka Roque: Milisya ng bayan 


i Ka Roque ay myembro ng milisyang bayan (MB) na ku- 
mikilos sa kanilang baryo sa Northeastern Mindanao. 


Ibinahagi ni Ka Roque na bi- 
lang mga kasapi ng MB, dumaraan 
sila sa tuluy-tuloy na konsolida- 
syon sa ideolohiya, pulitika at or- 
ganisasyon. Sa ilalim ng Sangay ng 
Partido sa lokalidad, sila ay may 
grupo ng Partido sa loob ng MB na 
siyang nagbibigay-direksyon dito, 
nagbubuo ng mga plano at tumiti- 
yak sa pagpapatupad nito. 

Ang plano ng kanilang yunit ng 
MB ay nakaayon sa plano ng ku- 
mand ng BHB sa kanilang lugar. 
Bahagi ng kanilang regular na 
tungkulin ang pagtitiyak ng seguri- 
dad ng komunidad. Regular silang 
nagrerekorida at nagsasagawa ng 
paniniktik. Mataman nilang mina- 
manmanan ang kilos ng kaaway. 
Mahigpit silang nagkokoordina sa 
BHB at tumatalima sa mga tagubi- 
lin at kagyat na paabot ng kumand 
nito. 


Bahagi rin ng serbi- N 
syo nila ang paglutas ng 
mga pang-araw-araw na suli- 
ranin ng masa at pagresolba ng 
mga hidwaan sa hanay ng 
masa. Dahil sa kanilang / 
presensya, napawi ang kri- . 
minalidad at napalayas 4 
ang mga aset na itin- 
anim ng kaaway sa kani- “ 
lang baryo. Ipinatutu- 
pad din ng MB ang mga 
patakaran ng lokal na rebolusyo- 
naryong awtoridad katulad ng pag- 
babawal sa komersyal na pagtotro- 
so. Epektibo nilang naipatutupad 
ang mga batas at patakaran, ani Ka 
Roque, dahil sa masiglang pagla- 
hok ng masa. 

Madalas na nakalalahok ang 
mga kasapi ng MB sa mga inilulun- 
sad na pagsasanay-militar ng BHB. 
Ang mga drill naman ay inilulunsad 


Magigiting na milisya 


abilang sa mga kasapi ng milisyang bayan ang mahuhusay na 
mandirigma at may maniningning na tagumpay sa digmaan. Sa 
erya nila Ka Roque, palaging paksa ng kwentuhan ng masa at mga 
mandirigma ang pagpapabagsak ng isang kasapi ng MB sa isang he- 
likopter noong dekada 1990. Noong 2006, nakapagpasabog sila ng 


tangke. 


Kabilang sa pinakamahuhusay na isnayper sa Northeast Minda- 


nao si Ka Dandy, isang kasapi ng MB. Bago siya mamartir noong 
2002, si Ka Dandy ay kabilang sa may pinakamatitingkad na rekord 
sa isnayping gamit ang ripleng Garand na may nakakabit na scope. 
Tinatayang umabot sa 50 ang mga naidulot na kaswalti sa kaaway 
ng pang-iisnayp ni Ka Dandy. 

Ilang mis-engkwentro ng kaaway ang napasimulan ng mga MB. 
Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng mabilis na pagpapagitna ng 
isang 2-3 kataong tim ng MB sa dalawang kolum ng kaaway at pag- 
papaputok sa magkabilang panig at mabilis na pag-alis. May pagka- 
kataong inabot ng isang oras na pagpuputukan ang kaaway. Uma- 
bot na sa 100 ang mga sundalong napatay sa gayong mga mis-eng- 
kwentro. ABI 


nila nang sarilinan. Lagi silang may 
gawaing edukasyon tuwing sila'y 
nakatipon. 

Pinakikilos din ang MB sa pag- 
susulong ng rebolusyong agraryo, 
kampanya sa kalusugan, gawaing 
edukasyon at pag-oorganisa. Tu- 
mutulong sila sa pagtatayo ng re- 
bolusyonaryong organisasyon ng 
Lumad, o di kaya'y grupo ng mag- 
sasaka, kabataan at kababaihan. 
Nagbibigay din sila ng edukasyon 
sa masa kabilang ang Batayang 
Kursong Pampartido. Isinusulong 
nila ang gawaing produksyon sa 
nasasaklaw nilang lugar. 

Gumagampan din sila ng mga 
tungkulin sa pagpapalawak. De- 
pende sa atas, maaari silang lumi- 
pat sa ibang lugar para doon mag- 
organisa. May ilang panahon din 
na sumasanib sila sa yunit ng huk- 
bo, tulad kung may ilulunsad na 
taktikal na opensiba. Kapag maki- 
los ang kaaway sa baryo, ang ilang 
tukoy na milisya ay pinakokonsen- 
tra upang umiwas sa panunupil ng 
kaaway. 

Ang asawa ni Ka Roque ay kasa- 
pi rin ng Partido at aktibo sa pag- 
gampan ng mga rebolusyonaryong 
gawain. Dahil halos nakatuon na 
ang kanilang buong panahon sa ka- 
nilang rebolusyonaryong pagkilos, 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


nagpasya ang organisasyong masa 
na suportahan sila sa ilan nilang 
pangangailangan. Bukod sa indi- 
bidwal nilang taniman na pinapa- 
lago sa sama-samang paggawa, 
mayroon ding komunal na taniman 
na siyang pinagkukunan naman ng 
pantustos sa kanilang gamit-mili- 
tar tulad ng bakpak at bota. “Ka- 
ya bihira ang nagigipit,” diin ni 
Ka Roque, “Nagugutom lang kami 
kapag napipilitan kaming lumikas 
dahil sa militarisasyon.” 

Dahil kabisado ni Ka Roque at 
ng mga katulad niyang pwersa ng 
MB ang kalupaan sa kanilang lu- 
gar, sila ang pinakamahusay na 
magsilbing advance force ng BHB 
sa pagkilos nito sa kanilang erya. 
Dahil din sa palagian silang nasa 
lugar, mahigpit nilang nasusubay- 
bayan ang kilos ng kaaway. Nang 
pumasok ang kaaway sa kanilang 
baryo, nag-inisyatiba silang mag- 
handa ng mga pasabog upang iha- 
ras ang kaaway at maghintay ng 
kumand mula sa BHB. 

Tulad ni Ka Roque, kabilang sa 
mga pwersa ng MB ang pinakama- 
huhusay na gerilyang mandirigma. 
Ang kanilang kasaysayan ay kasay- 
sayan ng maniningning na tagum- 
pay sa larangan ng pakikipagdig- 
ma. 

Sa kanilang paglahok sa dig- 
mang bayan, batid ni Ka Roque 
ang mga sakripisyo na kaakibat na 
ng pakikipaglaban. Tuwing pina- 
pasok ng kaaway ang kanilang lu- 
gar, kabilang si Ka Roque at kan- 
yang pamilya sa pinag-iinitan ng 
pasistang kaaway. Subalit ang la- 
hat ng ito ay handa niyang hara- 
pin at labanan, sampu ng Partido 
at mga rebolusyonaryong organi- 
sasyong masa. Sa pamamagitan ng 
paggamit ng iba't ibang angkop 
na mga taktika at sama-samang 
pagkilos, puspusan nilang nabibi- 
go ang pasistang panunupil ng ka- 
away at tuluy-tuloy na nakapag- 
aambag sa pagsusulong digmang 
bayan. [AB] 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


Joan Hinton, proletaryong 
internasyunalista 


yong pwersa, ang pamunuan at kasapian ng Partido Komunista ng 


S: ngalan ng sambayanang Pilipino at kanilang mga rebolusyonar- 


Pilipinas (PKP) ay nag-uukol ng pinakamataas na parangal kay Ka- 
samang Joan Hinton, walang kapagurang komunista, anti-rebisyunista 


at proletaryong internasyunalista. 

Lubos na ipinagdadalamhati 
ng uring manggagawa at mga 
aping bayan sa buong mundo ang 
pagpanaw ni Kasamang Joan no- 
ong Hunyo 8. Siya ay 89 na taong 
gulang. Nagpapaabot kami ng ta- 
os-pusong pakikiramay sa kanyang 
mga anak, pamilya, kaibigan, ka- 
sama at lahat ng mamamayang pi- 
naglingkuran at minahal niya. 

Sa kalakhang bahagi ng kan- 
yang buhay, si Ka Joan, sampu ng 
kanyang asawang si Ernest “Sid” 
Engst at kapatid na si William 
(Bill), ay naglingkod sa sambaya- 
nang Tsino at walang sawang nag- 
sikap kasama nila sa rebolusyonar- 
yong pakikibaka para ipundar ang 
sosyalismo sa China. Siya at ang 
kanyang asawa ay nagtrabaho sa 
iba't ibang empresang bayan, kabi- 
lang ang isang pabrika ng bakal, 
iba't ibang dairy farm at iba pang 
proyektong pang-agrikultura na pi- 
naglaanan nila ng lahat ng kani- 
lang pagsisikap at kadalubhasaan. 
Tuluy-tuloy siyang nakipamuhay sa 
mga manggagawa at magsasaka, 
tumulong sa pagtatayo ng Partido, 
nagtaguyod sa Marxismo-Leninis- 
mo at lumaban sa rebisyunismo at 
panunumbalik ng kapitalismo sa 
China. 

Si Kasamang Joan ay isa sa 
mga unang nuclear physicist sa US 
noong dekada 1940. Isa siya sa 
mga pinili ng gubyernong US para 
bumuo ng isang pangkat sa Los 
Alamos, New Mexico na lihim na 
magsasagawa ng Manhattan Pro- 
ject para sa pagbubuo ng kauna- 
unahang bomba atomika. Ang 
paghuhulog ng bomba atomika ng 


US sa Hiroshima at Nagasaki at 
ang malawakang pinsalang idinu- 
lot nito sa mga inosenteng mama- 
mayang Hapones noong 1945 ay 
gumimbal at gumalit kay Kasa- 
mang Joan, kaya iniwan niya ang 
proyekto. 

Naganyak siyang tumungo sa 
China noong Marso 1948 ng kati- 
pan niyang si Sid na nauna na sa 
China noong 1945 at lumahok sa 
rebolusyong Tsino at sa gawain sa 
mga pinalayang purok sa pamumu- 
no ng Communist Party of China 
(CPC) at ni Tagapangulong Mao 
Zedong. Si Sid ay Amerikanong da- 
lubhasa sa agrikultura. Nagpakasal 
sila noong 1949 sa Yanan, ang pa- 
ngunahing base ng rebolusyonar- 
yong gubyernong bayan noong pa- 
patagumpay na ang pambansa-de- 
mokratikong rebolusyon sa China 
at pasisinayaan na ang Republi- 
kang Bayan ng China. 

Noong sumunod na ilang deka- 
da, itinuon nina Kasamang Joan at 
Sid ang lahat ng kanilang pagsisi- 
kap sa rebolusyong Tsino at adhi- 
kaing sosyalista. Sa kanilang pag- 
lilingkod sa sambayanang Tsino, 
tinutulan nila ang espesyal na tra- 
to sa mga “dayuhang eksperto” at 
humiling sila ng parehong pagtra- 
to, ng pamumuhay na katulad sa 
mga lokal na eksperto at huwag 
itangi batay sa kanilang ispesyali- 
sasyon. Nagtrabaho siyang kapan- 
tay ng mga manggagawa at mag- 
sasaka habang ipinupundar nila 
ang sosyalismo mula dekada 1950 
hanggang dekada 1970, itinatayo 
ang kanilang mga komuna, pinau- 
unlad ang mga industriya at agri- 


9 


kultura, nagsasagawa ng punahan, 
kinokonsolida ang partido, nag-aa- 
ral ng Marxismo-Leninismo-Maois- 
mo at nakikipaglaban sa rebisyu- 
nismo. 

Nasaksihan at naranasan niya 
ang mga kabiguan sa pakikibaka 
para sa sosyalismo na tumungo sa 
panunumbalik ng kapitalismo sa 
China nang maagaw ng mga rebi- 
syunista ang kapangyarihan sa lo- 
ob ng CPC mula 1976. Binatikos ni- 
ya ang paglitaw ng pagsasamanta- 
la sa China habang binabaklas ng 
rebisyunistang liderato ni Deng Xi- 
aoping ang sistemang sosyalista at 
hinahawan ang daan para sa pag- 
babalik ng malaking burgesya at 
mga dayuhang monopolyo kapita- 
lista sa China. Dahil sa walang ta- 
kot at walang kamatayan niyang 
katapatan sa adhikaing sosyalista 
at rebolusyong proletaryo kaya 
nagpatuloy siya sa rebolusyonar- 
yong gawain at sa pakikibaka para 
sa sosyalismo sa China sa kabila ng 
maraming kahirapang kinaharap ni- 
ya, ng kanyang pamilya at mga ka- 
tuwang niya mula nang mangiba- 
baw ang rebisyunismo at iurong ni- 
to ang sosyalistang rebolusyon sa 
China. 

Si Kasamang Joan, gayundin 
ang asawa niyang si Sid at kapatid 
na si Bill ay mga malaon nang ka- 
ibigan ng rebolusyong Pilipino. 
Ang mga akda nilang naglalahad 
ng kanilang mga karanasan sa pag- 
pupundar ng sosyalismo sa China 
mula dekada 1950 hanggang 1976 
at paglitaw ng rebisyunismo at pa- 
nunumbalik ng kapitalismo sa Chi- 
na mula 1977 ay kinawiwilihang 
basahin ng mga Pilipinong komu- 
nista at rebolusyonaryo. Ang mga 
ito ay nagpakita sa mga Pilipinong 
komunista at rebolusyonaryo ng 
malinaw na larawan ng araw-araw 
na mga pakikibaka at praktikal na 
aral ng mamamayang Tsino sa pag- 
sasanib ng mga katuruang Marxis- 
ta-Leninista-Maoista sa kongkre- 
tong karanasan sa konteksto ng re- 


10 


bolusyong Tsino, laluna sa pagsa- 
sakatuparan ng rebolusyonaryong 
agraryo at pagsusulong ng sosya- 
listang transpormasyon ng agrikul- 
tura. Ang matatalas nilang pagsu- 
suri at pagpuna sa rebisyunismo at 
panunumbalik ng kapitalismo ay 
nakapagpayaman pa sa ating pag- 
gagap sa Marxismo-Leninismo-Ma- 
oismo. 

Tumulong siya sa pagbubuo ng 
pagkakaisa ng sambayanang Pilipi- 
no at Tsino. Naging napakaintere- 
sado niya sa pag-unlad ng rebolu- 
syong Pilipino sa pamumuno ng 
PKP at sumuporta siya sa ilang 
progresibong laban sa Pilipinas. 
Bumisita siya sa Pilipinas kasama 
ang kapatid niyang si Bill noong 
1996 para lumahok sa People's 
Campaign Against Imperialist Glo- 
balization at sa People's Caravan 
laban sa APEC Summit. Mainit ni- 
yang tinanggap ang mga Pilipinong 
kasama na dumalaw sa China at na- 
kipagkaibigan siya sa mga pwer- 
sang progresibo at demokratiko sa 
Pilipinas. Partikular siyang nagtu- 
on ng interes at malapit na pakiki- 


pagkaibigan sa mga Pilipinong ka- 
samang babae. 

Si Kasamang Joan ay matatag 
na proletaryong internasyunalista. 
Tumatagos sa hangganan ng mga 
bansa ang katapatan niya sa uring 
manggagawa at mamamayan. Ang 
kabuluhan ng kanyang pagsisikap 
at mga akda ay nag-ambag nang 
malaki sa proletaryong kontra- 
opensiba sa ideolohiya noong de- 
kada 1990 at sa pagpapanibagong- 
sigla ng mga rebolusyonaryong pa- 
kikibaka nitong nagdaang dekada. 

Patuloy siyang magsisilbing 
inspirasyon sa mga aping Tsino, Pi- 
lipino, Amerikano at iba pang ma- 
mamayan, at sa lahat ng biktima 
ng imperyalistang globalisasyon, 
malakolonyal at malapyudal na 
pang-aapi at kapitalistang panu- 
numbalik. Ang kanyang alaala ay 
habampanahon nang nakaukit sa 
mga puso ng proletaryado ng mun- 
do habang patuloy nilang isinusu- 
long ang kanilang istorikong mi- 
syong wakasan ang kapitalismo, 
itatag ang sosyalismo at kamtin 
ang komunismo. ABI 


9th ID, sinungaling 


Mos pinabulaanan ng National Democratic Front (NDF)-Bicol 
ang ipinangangalandakan ng 9th ID na nabawasan nito nang 
70% ang lakas ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa rehiyon mula 


sa mahigit 350 umanong lakas-tauhan nito noong 2008. Sa isang 
pahayag sa midya nitong Hunyo 19, sinabi ni Ka Greg Bañares, ta- 
gapagsalita ng NDF-Bicol, na sa katunayan ay mas lumakas at na- 
panday ang BHB sa pagharap sa Oplan Bantay Laya 2 at pursigido 
itong maglunsad ng mas marami pang mga opensiba sa susunod na 
mga buwan at taon. 

Ani Bañares, nag-iimbento ng mga tagumpay si Maj. Gen. Ru- 
perto Pabustan upang pagtakpan ang kabiguan ng 9th ID na lum- 
puhin o pahinain ang armadong kilusan ng mamamayan sa rehiyon. 
Aniya, pansaywar lamang ito ng AFP upang pahupain ang kasigasi- 
gan at paglaban ng mamamayan para sa pagbabago ng lipunan. 

Idiniin ni Bañares na walang kahit isang larangang gerilyang 
nawasak sa rehiyon mula 2001 hanggang 2010. Aniya, buo at ma- 
tatag ang mga kumand ng BHB mula larangan hanggang antas-re- 
hiyon at ilang beses na mas malaki ang bilang ng mga Pulang man- 
dirigma at kumander ng BHB kumpara sa paltos na pagtaya ng AFP. 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


KP SA IBAYONG DAGAT 
Kasakiman at ang oil spill sa 


Gulf of Mexico 


krudong langis mula sa butas na mga tubo sa dagat na pagma- 


Mee dalawang buwan nang bumubulwak sa Gulf of Mexico ang 


may-ari ng British Petroleum (BP). Mabilis na kumalat ang kru- 
dong langis sa ibabaw ng dagat at di bababa sa 64,750 kilometro kwad- 


rado na ang sinaklaw nito. 

Pinakamalubhang apektado ng 
pagkalat ng langis ang estado ng 
Louisiana sa US. Tinataya noong 
Mayo 30 na mahigit 110 kilometro 
ng baybayin nito ang lubhang na- 
apektuhan. Mas malawak pa ang 
nasasaklaw ng langis na ku- 
makalat sa ilalim ng tubig. Sa pi- 
nakahuling pagtaya, maaaring 
umabot na sa 60,000 bariles ng la- 
ngis ang araw-araw na tumatapon 
sa dagat nitong nakaraang anim 
na linggo. 

Nabutas ang naturang mga tu- 
bo noong Abril 20 matapos pumu- 
tok at bumagsak sa dagat ang isa 
sa mga istruktura ng BP na nagha- 
hanap ng krudong langis sa gitna 
ng Gulf of Mexico. Labing-isang 
manggagawa na noo'y nagtatraba- 
ho roon ang nasabugan at hang- 
gang ngayon ay di pa natatagpu- 
an. Ilang linggo bago ito, inirekla- 
mo na ng mga manggagawa ang 
pagbabalewala ng BP sa mga regu- 
lasyong pangkaligtasan dahil sa 
pagmamadali at pagtitipid. 

Dati nang binalaan ng mga 
eksperto ang gubyernong US ka- 
ugnay ng mga panganib ng pagmi- 
mina ng langis sa ilalim ng dagat. 
Pero sa halip na maghigpit, nilu- 
wagan pa ng gubyernong US ang 
mga regulasyong pangkaligtasan 
dahil lamang sa sinabi ng mga 
kumpanya ng langis, kabilang ang 
BP, na sapat na ang kanilang tek- 
nolohiya para maiwasan ang ga- 
yong mga sakuna. 

Bukod sa masangsang na 
amoy, walang kapantay na pinsala 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


ang idinudulot ng pagtagas ng la- 
ngis sa Gulf of Mexico at kalapit 
na mga latian. Inilalagay nito sa 
panganib ang libu-libong klase ng 
mga hayop sa dagat at mga ibong 
umaasa sa dagat para sa kanilang 
pagkain at tirahan. Ayon sa isang 
ahensya, umaabot na sa $1.6 mil- 
yon ang nawalang kita ng mga re- 
sidente ng kalapit na mga lugar at 
isla na apektado ng pagtagas. Bi- 
lyun-bilyong dolyar pa ang mawa- 
wala sa mga negosyo at kabuhay- 
ang nakaasa sa golpo at sa mga is- 
la rito. 

Ang BP, isang kumpanyang 
British, ang pinakamalaking kum- 
panya sa United Kingdom at pang- 
apat na pinakamalaking kumpanya 
sa buong mundo. [AB] 


N BALITA | 


Mataas na singil ng toll fee 
sa SLEx, tinututulan 


TINUTUTULAN ng Bayan Muna at 
mga samahan ng transportasyon 
ang 250-260% pagtataas ng toll 
fee o taripa sa South Luzon Ex- 
pressway (SLEx) sa Hunyo 30. 

Ang dagdag na singil ay tina- 
wag na “midnight highway rob- 
bery” ni Rep. Teodoro Casifio ng 
Bayan Muna. 

Mariin din itong tinututulan 
ng South Luzon Bus Operators As- 
sociation, Confederation of Truck 
Association of the Philippines at 
Christian International for Trans- 
parency and Accountability. Nag- 
sampa rin ng protesta ang apat na 
kongresista ng Laguna. 

Nanawagan si Casiño sa De- 
partment of Transportation and 
Communications na ibasura ang 
panukalang pagtataas sa toll fee. 

Tataas din ang presyo ng mga 
produktong agrikultural, pamasa- 
he at iba pang saligang kalakal 
mula sa mga prubinsya dahil sa 
pagtaas ng singil ng toll fee, dag- 
dag ni Casifio. 

Pinahintulutan ng Toll Regula- 
tory Board (TRB) ang South Luzon 
Toll Corporation, ang tagapamaha- 
la ng SLEx, na magtaas ng singil 
mula Alabang patungong Calamba, 
Laguna. Mula sa 82 sentimo kada 
kilometro, magbabayad na ang sa- 
sakyang dadaan dito ng P3.52. 
Umaabot sa 200,000 motorista ba- 
wat araw ang minimum na duma- 
raan sa SLEx. Kapag natuloy ang 
pagtataas, kokolekta ang SLEx ng 
karagdagang P14 milyon kada 
araw. 

Hiniling naman ng Pinagkaisa- 
hang Samahan ng Tsuper at Ope- 
reytors Nationwide o PISTON kay 
Aquino na kaagad na pawalambisa 
ang dagdag na singil oras na mau- 
po siya bilang pangulo. 


11 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XLI Blg. 12 
Hunyo 21, 2010 
www.philippinerevolution. net 
Editoryal 


Basagin ang mga reaksyunaryong 
ilusyon ng pag-asa 


Ti ilusyon ng pag-asa ang hinahabi ng imper- ko at anti-mamamayang patakaran at programa ng pa- 


yalismong US at mga tagapamarali ng naghaha- pet na reaksyunaryong gubyerno at estado. 

ring sistema. Ang pagluluklok kay Benigno Malaking hamon kay Aquino ang pagtugon sa si- 
Aquino TII bilang bagong pinuno ng pa- gaw ng mamamayan at gumawa ng mga hakbang para 
pet na estado ay i usigin at parusahan si Gloria Arroyo. Sa kabilang pa- 


inilalarawan nig, obligado si Aquino na 
na senyal ng tuparin ang kasunduan sa 
pagbabago mga Arroyo na inareglo ng 


matapos ang 
siyam na taon 
ng lansakang 
korapsyon, bru- 
talidad at pag- 
papakapapet 
ng rehimeng 
Arroyo. 

Ang hinaha- 
bing ilusyon ay 
pangunahing na- 
katuon sa pagla- 
langis sa petibur- 
gesyang lunsod pa- 
ra pagtibayin ang 
tiwala nila sa bagong 
rehimen at naghaharing 
sistema at ipakalat ang ilu- 
syong iyon sa mamamayan. 
Layunin niyon na lambu- 
ngan o bigyang-matwid ang 
pagpapatuloy ng mga anti- 
nasyunal, anti-demokrati- 


AN 
g3 


T MA 


Mga tampok sa Pamana ni Arroyo kay 22 armas, nasamsam Parangal kay Joan 
isyung ito... Aquino PAHINA 5 | ng BHB PAHINA 7 | Hinton PAHINA 9 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Dinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


